Ngayong Sabado ng hapon (March 14, 2020) inihayag ng 
Department of the Interior and Local Government (DUG) 
ang mga sumusunod tungkol sa pagpapatupad ng 
community quarantine sa Metro Manila: 

• Magkaroon ng Metro Manila-wide curfew Simula 
8:00 pm hanggang 5:00 am sa March 16 (Monday) 
hanggang April 14, 2020. 

• Pagsasara ng mga malls maliban sa mga 
supermarket, groceries, palengke at pharmacies. 

Ito ay paglilinaw sa mga napag-usapan sa pulong ng 
Metro Manila Council na naganap kaninang umaga kung 
saan dumalo si Las Pinas Mayor Mel Aguilar. 

Ang Las Pinas City ay magdedeklara na ng STATE of 
CALAMITY. 

Sa darating na Lunes (March 16, 2020) maglalabas ang 
Task Force Against COVID19 ng Las Pinas ng mga 
guidelines tungkol sa pagapapatupad nito upang maging 
gabay ng mga residente at mga magpapatupad nito. 


ADVISORY 

Q cityoflaspinasofficial ^ laspinascity.gov.ph 










